























ALDASKRÁ 


af 


Þ JÓNi presti Ýngvaldssyni. í 








A í 5 rr | OS 


= 





Sæ 


á 
S Prentuð í prentsmiðja Norður- og Austur-um- 


1 


ds — 
tc; 


ALDASKRÁ 


samin 


Jóni presti Ýngvaldssyni. 


ap 


AKUREYRI. 


dæmisins, af H. Helgasyni. 


1856. 








rignir a 


sa að a 
sektasegsri ng isis | 


jr 











Sitthvað sannað, eitt og annað, „Aldaskrá í“ 
ritið heita mitt svo má; 
mætir landar, hyggið á! 

Ark ef fyrsta' og annað lystir yður að sjá, 
og ferskillíng hvort fyrir að tjá, 
fleiri kunnið líta þá. 

Innfestíng þó ofur rínga andvirðið 
enn tvískillíng aukið við; 
af því vínir berið þiðl 

Eins þarft kaup, það eg verð raupa, aldadrótt ! 
og brenns- víns lök mörk belgd of óðt, 
er bruggar mörgum heilasótt. 

Menn að fræða meir enn græða mér er annt 
þess ef nokkrum væri vant, 
vitið mitt þó reynist grannt. 

Sá, er getur 7 eða betur selt mín kver, 
áttunda hvert eigni sér, 
andvirði nær skilast mör. 

En boðsbréfi í mitt stefað enn má biða 
rit, unz stundir lengri líða, 
og land um þessar bögur skríða. 

Betur kann opt eins enn annars. auga sjá, 
þó ver lærður sýnist sá, 


svo hér líka verða má. 
1* 


4 


Lesari blíður! láttu tíð ei leitast þér, 
þó lángt finnizt mas úr mör; 
meir hygg til, hvers ætlað er: 
Að rött þekkir, ei svo blekkist, er“ til ber, 
rétt hvort eða rángt könnt er 
ritum í, sem bjóðast þér. 
Í formála, er hör málast ætti, stað, 
þizgið þetta bögublað, 
og betra veg á virðið það! 
Mjór hvort þetta mikils vísir megi reynast, 
eða fyrst og einnig seinast, 
eptir fer, hve ferð því beinast. 
Lifið sælir lífs í friðar ljúfu skini! 
Óskast þess af yðar vini, 
Ýngvalds- Jóni presti - syni. 








Í 7. ári Þjóðólfs, bls. 27. og 28., getur S. T. herra 
lögfræðíngur J „Guðmundsson reikníngskvers 
söra S. B. Sivertsens, og ber því allvel söguna, 
þó flestum þyki honum fulltamt að finna, hvað feitt 
sð á stykki, og stundum að lúta að litlu, og miðl- 
úngi sönnu eða röttu, í þessu máli; því er það 
undarlegt, að hann ekki hefir þar séð eða fundið 
þessa hér fylgjandi ágalla eða vansmíði: 

1., Uppá hvert1 ríkisort heilt brestur 2sk., 
sem samanlagðir á 5 ríkisortum gera 2 heila skill- 
ínga, sem:þau þessvegna brestur á, til að gilda 
fulla 2 rd. r. m., sem vera bar; en í reikníngslist 
sjálfs lögfræðíngsins, á 72, bls., lætur hann 1 rík- 
isort gilda 384 sk., sem ei er heldur fullrétt. 


- 


fð 


2, Á hvern gamlan áttskillíng brestur 
sk., sem gerir á 15 áttskillíngum (er eiga að sam= 
gilda 12 fornum tískillíngum eða 2 rd. r.m.) fulla 
12 skillínga; og. má finna minna gránd í mat sín= 
um enn þetta, þar sem sumstaðar er svo smásmug- 
lega reiknað, að fáeinir „sig partar úr einskillíng 
eru taldir, 

3., „Frivilligt Offer tilFædrenelandet“ 
er hvergi nefnt á nafn, hvers þó eigi virðist vanþörf 
að geta í tilliti gildis þess; því um einkis innan- 
rfkispeníngs gildi veit eg slíkan vafa og villu við- 
gángast, sem um þenna; því alþýðu ætlan er, að 
hann gildi frá 24. til 32. skillínga, og byggir hún 
þetta, að vonum, á stærð hans; en torveldt er að 
telja mönnum trú um, að peníngur þessi gildi ei 
nema 16 sk. r. m., er þó mun nær sanni enn hitt. 
En þó ei sé allmikið, er þó talsverðt til af þess- 
um peníngi, og miklu optar ber hann fyrir hér 
í landi, enn „Hamborgar - bánco - markið,“ er 
herra J. Guðmundsson vandar um að vanti. 

4., Á 17. bls. 17. 1. er prentað „Justus in= 
dex,“ er á að vera „Justus judex,“ það er: rétt- 
vís dómari; en „index“ er = tilvísari, tilsagn- 
ari, vegleitari, vísilíngur. (Öll þessi 4 hör töldu 
vansmíði, eta vangerfi, finnast líka í litla kverinu 
um sama efni, er út kom 1850, eg munu þau rit- 
smiðunum, en ei prenturunum, að könna). Á 17. bls. 
hefði líka verið betur gert, að tilgreina ártal og kon- 
úngsnafn á krónum þeim, er gilda: lrd. 4sk., 
lrd. 124sk. og l1rd. 16sk., svo eigendur þesss 


6 


ara penínga hefðu orðið nokkru nær um verógildi 
þeirra. Um allt hér talið fannst mér nær og þarf- 
ara, að kénna mönnum réttan sann, enn að telja 
og tína: Tertiur, Qvarta, Qvinta og Sexta úr gráð- 
um á 41. bls., er færstir, allra sízt múgamenn, 
geta né þurfa að gera sér neina hugmynd um; en 
nokkru nær og nytsamlegra mátti virðast, að könna 
þeim sann um, hve margir landmáls- faðmar liggi 
í svo nefndri landmáls-mínútu og secundu; en lengra 
eða dýpra virðist varla þörf að leiða almúga inn í þessa 
mælíngameistara völundarhús himins og hauðurs. 

5., Á 42. bls. 9. 1. að ofan kallast teníngsfaðm- 
ur (9: Kúbíkfaðmur) það, sem reyndar er ei nema 
tígulfaðmur (9: ferraðar - ferkants- eða ferhyrníngs- 
faðmur); því teníngs- eða kúbbs- faðmur (kúbb- 
ur eða kubbur hygg eg dregið af cubus) er 
þrisvar 9 eta 27 teníngs- álnir að líkams rúmsmáli. 

6., Á 18. bls. er 1 hundr. sagt vera 24 fjórð- 
úngar, er eg ei heldur skil, hve rétt má vera; því 
annaðhvort er 1 hundr. á landsvísu 12 fjórðúng- 
at af ullu, tólg og smjöri, eta 48 fiskafjórðúngar 
að landsvísu, — og þannig finnst enn árlega tal- 
ið í verðlagsskránum; því þó í fornöld, áður enn lög- 
bók Magnúsar konúngs kom út, væru lagðar 3 
vættir af gamalla sauða ullu í 1 hundr., sem sjá 
má í Kaupabálki eg enum fornu Búalögum, 
þá nær það hvergi nokkru lagi nú á öld. 

T., Herra lögvitríngnum verður ekki að vegi, 
að laga þá slæmu prentvillu á 80. bls. 5. 1. að neð= 
an: „er deilt í annan miðlið ;“ ei heldur hitt á 18.bls., 


7 


er hann kveður rángt, þar sem stendur: „1 fjórð- 
úngur á landsvísu er 5 fiskar;“ þessu var 
þó lafhægt í lið að kippa, því hör þurfti ekkért, 
nema setja: „fiska“ annaðhvort undan, eða ept- 
ir „fjórðúngur,“ t. a. m.: 1 fiskafjórðúngur .o. 
s. frv. Alla þessa bresti meina eg heldur misrit- 
anir enn misprentanir. Mör er enn spurn: Er 
það rétt, er stendur í Reikníngslist lögfræðíngsins 
í 75. bla.S. l.: „1 vætt fiska, eður 8 fjórð- 
úngar, eður 80 fiskar?“ Mundi hör ei eins vel 
fara, að setja 40 fyrir 80? Í staðinn fyrir 8 efstu 
linur á 19. bls., hverra innihald flestum er alkunn- 
ugt, mundi verið hafa fróðlegra, að rithöfundur- 
inn, með öðrum 8 línum, gefið hefði sannskíra 
skýrslu um, hvað forðum gildti: 1 mörk silfurs, 
1 mörk lögaura, — vöru- eða verðaura; eða: 1 
mörk vegin og 1 mörk talin, sem svo þrásinnis finnst 
í fornsögum og lögum vorum; eta, hvað gildi 
1 hundr. silfurs, Í eyrir, 1 ortug og 1 alin silf- 
urs. — Á 40. bls. varllika fróðlegra að gefa greini=- 
lega og sanna ávísun og skírslu um. þær tvenn- 
slags álnir, er allt frá lands vors byggíngu, og allt 
fram um 1776, gengu að eins á landi hör, í allri 
innlendri og átlendri kaupverzlun; því eptir árið 
1776 var sú in danska Sælands-alin fyrst lög- 
boðin hér; og gekk þó enn lengi þar eptir og víða, 
allt fram um aldamót, sú in gamla þýzka Ha m- 
borgar-alin, er almennt nefnist íslensk alin, 
af því hún gekk og gildti hér eingöngu í allr 
inn= og útlendri verzlun til:1776,. en í innbyrðis 


8 
viðskiptum innlendra allt fram um 1800, og mun 
hún enn trauðla að öllu úr gildi gengin, og að vísu 
finnast enn allvíða íslenzkir kvarðar, sem báðar 
þessar álnir eru jafnt á markaðar. þá erenn ept- 


ir, til fróðleiks mönnum, að minnast á ena nor- 


rænu = eða forn = Íslenzku alin, er forðum var 
merkt á steinkirkjuvegg á þíngvöllum, að því, er 
segir Í Grágás (kaupab. 82.) og sem gekk hör milli 
lands og laga, og gildti í allri inn- og út- lendri 
káupverlun frá bygging lanzins, unz þýzkir, 9: 
Hamborgárar, tóku að reka hér kaupskap á 
15. og 16. öld. En af skíríngargrein nezt á 78. 
síðu í Reikníngslist lögfræðings J. Guðmundssonar 
er auðsjeð, að hann hefir engi skil nö skyn vit 
að um þessa forn-íslenzku alin, hver þó alstaðar 
meinast, hvar helzt sem alin nefnist í fornum sög- 
um éða lögum, t. a. m. í Grágás, Hákonar- 
bók eða Járnsíðu og í lögbók Magnúsar kon- 


úngs lagabætis, er almennt nefnist Jónsbók. 


Fyrr téð skíríngargrein er orðrétt svo hljóðandi: 
„Merk: Þær útlistanir, sem hör eru auðkönndar 
með „„öt““ eru teknar úr reikningslist stiptamt- 
manns sál. Ólafs Stephánssonar; bls. 66, 
um mæliskapt, segir þar: „er 6 álnir, eður vorar 7 
álnir;“ eg skil það svo: — 6 álnir danskar eða 7 


'Íslenzkar; en kemur þó ekki vel heim, þar 6 áln- 


ir danskar eru 144 þumlúngar, eru T álnir íslenzk- 
ar 1528. þuml. — en mér er óljóst hvort röttara 
er.“ „Hér hefir nú lögvitríngnum Eyúlfi yfir- 
sðat“ (kvað Þórhalli Ásgrímsson forðum, — 


9 


sjá Njálu); en eg vil segja: hör hefir lögfræð- 
íngur herra J. Guðmundsson hraparlega miskilið 
stiptamtmann Ólaf Stephánsson; því fyrir: „6 
álnir“ meinar hann, ekki 6 danskar álnir, heldur 
6 seinni alda íslenzkar álnir o: Hamborgar= 
álnir; en fyrir „6 vorar) álnir“ meinar hann 
ekki 6 Hamborgar == svo nefndar íslenzkar 
álnir seinni alda; heldur: 6 fyrr taldar forn - ís- 
lenzkar álnir. En lögfræðingur herra J. Guð- 
mundsson, er ekki virðist vitað hafa um þessa 
frumalin vorra landa, tekur fyrri 6 álnirnar fyrir 
nú gildandi danskar, en 7 álnirnar fyrir Ham- 
borgar — eða seinni tíða svo nefndar Íslenzkar — 
álnir, hvað þumlúngatal hans ljósast vottar, en 
hefir ekki vitað eða athugað: að þegar amtmaður, 
síðar stiptamtmaður, Ól. Stephánsson samdi 
Reikníngslist sína, þá var dönsk alin enn nú 
ekki innleidd eða lögmæt orðin í landi voru; því 
þetta skéði ei fyr enn eptir 1776, og þó ekki fyr 
enn löngu síðar í innbyrðis viðskiptum meðal inn= 
lendra. En nú er spurn, sem öllu hægra er upp 
að bera, enn rétt úr að leysa (þó þetta sé allt þarf= 
legt að vita, til að ná réttum skilníngi laganna, 
þar sem um alin ræðir): hvílík, eða hve löng, var 
þá sú in áminnsta forna íslenzka alin, sem 
allstaðar, í fornam sögum og lögum, er til meint, 
þó færstir, nú á öld virðist vita, að sú hafi nokk- 
ur til verið, því síður, að frekari skil eða grein fái 
gjört fyrir henni? Og svar mitt hér uppá verður 
svolátandi: þessi norræna eður forn= íslenzka al= 


10 


in var þeim mun styttri að máli, enn hin seinni 
alda svo nefnda íslenzka — en réttara sagt þýzka — 
alin. (er hér gekk staflaust á seinni öldum), að 7 
hinar fyrri voru jafnlángar sem 6 þessar; því af 
enum fyrri gengu 34 alin, en af enum síðari beint 
3 álnir í málfaðm, eða málhæð meðalmanns, sem 
ljóst sést áf Landsleigubálks 31. kapít. En 
innbyrðis jafnaðarmunur þessara þrennslags álna 
(0: elztu, seinni og seinustu alda álnar) var á þessa 
lund: að dönsk alin gerir 24 þuml., Hamborgar- 

alin (0: íslenzka miðalda-alinin) 214, þuml., en 
hin elzta 18£ þuml., og stenzt það rétt á endum, 
að þessu lagi: að 6 Hamborgar- og T forn- 
íslenzkar - álnir verða nærfeldt jafnlángar að þuml- 
úngatali, svo að eins munar sf úr þumlúngi, sem 
6 Hamborgar-álnir eru styttri enn 7 hinar forn- 
íslenzku. Hör af birtist það, meðal annars, að þær 
12 álnir, sem sagt er að Skarphéðinn hlypi yfir 
Markarfljót, meðal höfuð - ísa (0: milli skara), 
hafa verið rúmar 9 álnir, eða mest — hafi það 
verið þá vel mældar 12 álnir — 9% áln. að dönsku 
máli. Án þess að vita rött skil og grein á þessu 
forna ána - máli, fá menn aldrei rétt skilið neitt 
það, sem greint er um alin í lögbókum vorum, t. 
a. m; Landsleigub. 7. kap.og Rekab. 2. kap. 
um: „álnarköfli,“ og Landsleigub. 31., þar 
sem segir svo: „þeim manni, sem er hálfrar fjórðu 
álnar hár“ — o:3 álnir íslenzkar að Hamborg- 
armáli; og L. 1. b. 32.: „hlið er þar til er 34 
álnar breiðt, o: málfaðmur á breidd,“ og L. .1 b. 


11 


34.: „þjóðgata skal vera 5 álna breið,“ og Kaupab. 
5.: „Nú er lögeyrir 6 álnir vaðmáls, nýtt og ó- 
notið.“ — það má og ætla, að ef fyrir alin þar ætti 
að skiljast: þýzk eða dönsk alin, þá mundi all- 
torgæft að fá þorsk svo stóran, að hann væri 1 
slík alin í öxarþærur (9: yfir hnakka, á þunn- 
hyldis - nef, er hafast skyldi til að miða og marka 
við fiskhelgina); eða hversu mætti það þá hafa 
stað: að meðalkýr á vöxt sé stika, eða 2 slíkar 
álnir að hæð, af klaufarhæl á herðakamb, eða nær 
44 þumlúngar; því sú kýr mun enn heita mega 
meðalkýr á vöxt, sem stika (9: 2 forn -íslenzkar 
álnir, eða 874 þumlúngur) er á hæð. 

Af því eg sá, að herra lögvitríngur J. Guð- 
mundsson hafti farið villur vegar í álnamáls út- 
þýðingunni í töðum stað í Reikníngslist sinni, 
fékk eg ei bundist að gera hér þessa skírslu um 
álnir vorar, fornar og nýar; og vona egtil, að al- 
þýðu hafi þetta ekki illa komið, eða óþarft verið; 
því þareð hinn lærði lögfræðingur vissi ei betri 
eða réttari grein á slíku, þá er engi von, að al- 
þýðu mundi þarum betur farast, og mun þó í þessu, 
sem flestöllu öðru, betra að vita rétt enn hyggja 
rángt; því, þegar sjálfur lögfræðíngurinn og aðal- 
leiðtogi og fræðari fólksins, er villtur og leiðir í villu 
— sem blindur blindra leiðtogi — þá er ei von 
á verra! 


12 


Sá, er skráðar samdi umvandanir, 
alkönnt dylja ei nafn kann: 
Ýngvaldsson Jón heitir hann. 


Húsavíkur hann er talinn prestur; 
bersögull og orðskrár er, 
eigi vel því kémur sör. 


Hót mun sá ei heldur á það telja, 
sams þó njóti öðrum af, 
undir fót sem þeim hann gaf. 


Opt hið sanna af því kann að græða: 
að hver senni annan við, 
ei þó grenni bræðra frið. 


Nú mun góðum mönnum, sem lðð hafa um hríð 
tönn og túngu, augu og eyru, til að lesa, tala og 
heyra þessa umvöndunar könníngu, þykja þegar 
nóg, ef ekki of nóg, komið í bráð af slíkri — að 
sumum kann að virðast hæsíngsligri, magurri, þurri 
og þefdaufri, og gott ef ekki þef - illri andarfæðu — 
og því orðið mál að væta, eða bæta, str í munni 
með einhverri mykri, aégengilegri og óþurrari and- 
argetu. En svo lengi að eg ekki reyni eður rek 
mig á annað verra, vænti eg svo góðs til allra 
heiðraðra lesenda og röttvísra ritdómenda minna, að - 
ei virði verr enn meintar eru hér framanskráðar um- 
vandandi aðfinníngar; og hugleiði og láti sér að 
könníngu verða, að ef aldrei heyrðust nö sæust 
neinar aðfinnzlur, þá mundu seint veitast umbætur 


„18 


eða leiðréttíngar hins eða annars, er þó ekki væri 
upp úr þeim vaxið; og að, ef alþýða ætti greindar - 
reyndar - og prófunar - laust að meta allt, sem 
dropið hefir, eða drjúpa kann, úr lærðra penna, á 
pappírinn, svo heilagt og háleitt sem frá himnum 
komið væri, eða gengið út af Guðs sjálfs munni, 
þá færi ei of allt sem skyldi. því verkin sýna merk- 
in: að ei fara alltíð fjarri sanni stökur þessar, er 
segja svo! 
Líka villast lærðir menn, já, lærðir bezt; 
öllum getur yfir sjezt, 
algjört mannsverk færst því tjezt. 
Betur kunna augu eins enn annars sjá, 

miður lærður sé þó sá; 

svo hér líka verða m á. 
En þó sá — hvort heldur eg eta annar — er lýsa 
eða birta vill villu lærðra manna fyri alþýðu og 
könna betri sann, kunni að verða mörgum — en 
ekki hverjum — manni hvymleiður; þá tjóar ekki 
í það, eða við því, að sjá; og þó maður fyri slíkt 
mæta kunni misréttum dómum eða verða misjafnt 
þokkaður, þá má skrum-og skaup-laust þar um segja, 
að eigi sð leiðum að líkjast; heldur þeim eina, er 
maður ekki ætti að láta sér í augum vaxa, eða 
neina lægfngu þykja, að líkjast og breyta eptir. — 
Í tilliti töðra umvandana, og hins eða hinna, er 
þar með kynni að þykja sér ofnærri gengið, eta 
höggvið, leyfi eg mér því að vísa til þessara orða: 
„hafi eg illa talað, þá sanna, að það sé órétt,“ o, 
ís. fry. — En í annan stað má þess gdta: að um 


14. 


lángar liðnar aldir hefir það verið eitt ekki ió minnsta 
upplýsíngar - framfarameðal hinna lærðu norður- 
heims þjóða, að hver ritaði umvandanir og aðfinnzl- 
ur við annars verk, og þykir slíkt vera in bezta 
hvöt og bendíng til þess, að hver rithöfundur (sem 
æ á þessa von), stundi því fremur að vanda sem 
bezt ritgjörðir sínar; og jafnframt til hinns, er að 
finnur, að hann vandi sem bezt umvöndunina, „svo 
ei könni hann öðrum,“ en verði sjálfur rækur; enda 
bera ný Félagstit og Fjölnar, að eg ei nefni Þjóð- 
ólf, allvíða þess óræk merki, að vorir lærðu landar 
nú á öld hafa ei viljað verða né vorðið eptirbát- 
ar annara í þessu; en hvort þeir hafi ætíð kunn- 
að str rött hóf og aldrei stígið feti framar enn þurfti 
eða skyldi (t. d.: guðfræðíngurinn, er reif og tætti 
í sundur og gerði náliga að guólasti Fösturæður 
stra Ólafs Indriðasonar, er byskup vor sál. löt 
söra llvel líka), er eptir að vita og sanna; því ofmikið 
má að öllu gera, og hóf er bezt að hafa' á öllu? og 
máta; en hvort eg hafi ratað nokkuð nærri því, 
verð eg að eiga undir dómi minna hyggnari les- 
enda. En með slíkum rita = aðfinnzlum hefir þó opt 
mörg fólgin fræði skírst og leizt í ljós, sem ið forna 
sannmæli kénnir: að margs verða hjónin vís ef hjú- 
in senna. En í því eg nefni þessi nöfn: hjón og 
hjú, verð eg um leið.að geta þess, að síðan um * 
14. öld,hafa þaug haft algert hausavíxl (?) eða hama- 
skipti á merkíngu sinni; því fram á töða öld vóru 
hjú sama, sem Egta- hjón, og af því loðir enn við 
í voru máli að kalla hjónabandið hjúskap. en 


15 


aptur á mót hötu vinnuhjúin þá hjón, og eru þar 
uppá ótal dæmi í fornsögum vorum, sem mér öllu 
er ljúfara og tamara á að minnast og nokkuð um 
að ræða, „því þetta er mör þrælsverkið skapfeld- 
ast: at glíma, kvað Hrafn Guðrúnarson, 
góður drengur og landi vor, (les Fornm. S. 6. 
B. 48.kap.), heldur enn að vinna það óþakksama 
verk, að finna að ritum lærðra manna; þó eg fái 
„slíks opt trauðt bundist, þegar eg þykist berliga 
sjá, að þeir könni og selji alþýðu villu fyri sann- 
indi, og láti kaupa hana af sör dýru verði. þó 
ei sð til að ætla, að þeir láti sér þessi sann- 
indi að könníngu verða: að sá sé vinur, er til vamms 
segir. 

Eptir þá að hafa svona lengi lúið yður, les- 
arar góðir! á að hafa þetta þurra og magra andafóð- 
ur Í munnum, eða túngu og tanna milli, vildi eg 
feginn fá boðið yður, og boðið nokkurn þann rétt, 
er yður kynni betur að falla; en hve þetta heppn- 
ast, er nú eptir að vita, þar fáir kunna ókönnd- 
um mat að kjósa, enda er svo margt selt og keypt, 
að sitt lízt hverjum; og verð eg þó að hætta á að 
bera og bjóða yður eitthvað af veraldlegri fræði, 
er mjer sjálfum gætist ei illa að, og væri það þá 
ekki sízt eitthvað, er snertir vors móðurlanda, 9: 
Íslands sönnu sagna - eða túngu-fræði, og vænti 
eg svo góðs til yðar, góðir Samlandar! að yður ei 
velgi við slíkri andarfæðu, ef ei væri allt of hroða- 
liga framborin. 

Því: „Mál fornt og Saga móðurlands, 


16 


maður hver hygginn stunda ætti, 

að af vangeymd og Óórækt hanns, 

afmán, skömmd eða tjóni' ei sætti.“ 

því: „Túngan, frægra afa er 

einka minnjahnoss, er hér, 

enn litt spillta egum vér; 

iðka og rækja vel því ber.“ 

Í víðum heim því öllum er, 

engi þjóð, sem jafnt og vér 

hör af fái hrósað sör; 

happ ef þetta illa' ei fer. 

'Túngan sameign alz vor er 

Íslendínga, skyldi hver 

um vel hyrða eins og ber, 

að ei henni spilli fyrir sér. 
En af því þessi vor forna túngufræði ekki er þó 
svo alþýðleg andargeta né frambæriligur almanna- 
réttur, mun eg hör ei meira að sinni um hana 
ræða; en víkja heldur til sögu vors móðurlanz; 
því þetta kinland vort hefir æ verið, síðan landið 
bygðist, ið frægasta sagnasæti og rött nefnt aðal- 
ból Saga eða Sögudýsarinnar;, því óhætt mundi 
að fullyrða, að ekki (o: ekkört) jafn fámennt land 
í víðri veröld verið hafi, eða st, jafn auðugt sem 
það. að hverskins sagnafræði og. fjöld, bæði sakir 


þess, að í engu svo mannfáu landi hafa, á: jafn- 


skömmum tíma, til borið svo Mörg og markverð 
sagnaefni, og hvergi heldur á 11., 12: og 13. öld- 
um uppi verið jafn fróðir og merkilegir sagna- 
meistarar, lögvitríngar og þjóðspekíngar sem hér á 





5 0 tn 


17 


landi, eða jafn ágætir afreksmenn, og dugandi dreng- 
ir, sem þeir, er hinir sömdu sögurnar af, einkum 
á 2. og 8. öld eptir byggíngu lanzins, og eru þess- 
ar merkilegu sögur, sögukapparnir (9: sem sögurn- 
ar eru af) og sögusmitirnir, í alræmi og náliga 
þjóðkunnir um mestan hluta Norðurálfunnar. þessa 
fornu frægð landa vorra hafa ýms góð skáld nú á 
öld reift og leyft í kvæðum nokkrum, er lesa má 
í nýum Féðlagsritum og Fjölni; þó engi 
slík fái að innihalds-fróðleik og efnisgnótt komizt 
til jafns við ið ágæta 1. kvæði: „Ísland kallað,“ 
í Eggerts árætu Kvæðahók. En auk allra hinna 
er enn eitt kvæði um sama efni orkt af Jakob 
Jónssyni bónda, er fyri 18. aldar lok bjó lengi 
á Ísólfsstöðum á Tjörnnesi, kveðið undir 
fáheyrðum lángloku-hætti; og þar eg veit að þetta 
kvæði, sem kallast má allvel orkt, aldrei er fyr 
prentað, og muni fáum kunnugt, heldur enn Gunn- 
ars kvæðið frá Hlíðarenda, sem líka er með 
nú á öld fátíðum bragarhætti, vil eg nú, eptir fyr- 
talið og tögglað þuræti, bjóða að væta og bæta 
góðum lesendum í munni með báðum þessum á 
mína trú fátíðu kvætum; og þeim er ei drepa hendi 
við þessu boði, vildi eg síðar bjóða nokkuð fleira 
þessu líkt, t.d.: sannar og minniligar smásögur, um 
manndygð og drengskap ýmsra frægra fornmanna 
á landi hér eða í Norvegi. 


18 


Gunnars - kvæði, 


er víkur á æfiágrip Gunnars á Hlíðarenda, kveð- 
ið af söra Gunnari Pálssyni, presti í Hjarðarholti 
og prófasti í Dölum frá 1753 til 1791. 


Viðlagsstef kvæðisins hljóðar þannig: 
„Fögur er nú Fljótshlíð, 
fyr eg aldrei sá, 
að hún væri eins fríð 
yfir að sjá; 
ákurlöndin bleik, blíð, 
með hlómgvan há; 
túnin slegin væn, víð, 
sem verða má. 
Helzt því aptur heim ríð, 
en hvergi frá.“ 
1. Getið er um góðan mann, 
Gunnar einn í Njálu, 
son Hámundar siðprúðan, 
sízt með geði hálu; 
Hlíðarenda höldt með sann, 
höfðíngligur á sinni tíð. 
„Fögur er nú Fljótshlíð.“ 
Frábært er um fríóleikan 
frétt af stálabaldri; 
„fyr sá eg aldrei.“ 
Engi sagt er yfir hann 
afreksframann bæri; 


19 


„að hún eins væri.“ 

Einsog hægri efldi hann 

altöm vinstri höndin; 

„akurlöndin ;* 

aldrei neinn um æfi fann, 

að hún væri kraptaveik. 

„Ákurlöndin eru bleik.“ 

Apturábak sem áfram rann, 

aldrei niðurdreginn. 

„Túnin slegin.“ 

Hátt í loptið hlaupa vann 

himininn við að sjá. 

„Helzt því aptur heim ríð, en hvergi frá.“ 
2. Þólinmóður, hógvær, hýr, 

hugprúður, gjafmildur; 

kallast mátti kappinn dýr 

kostum öllum fylldur; 

stöðuglyndur tjörgutýr, 

trúfastur og lundin blíð; „F. e. n. Fl. h.“ 

Margur varð fyri rekknum rír 

rumur í stálahjaldri; „f. s. e. a.“ 

Þegar bræður börðust þrír, 

brag eg um það stæri; „a. h. e. v„“ 

helftin rumafundi flýr, 

úr fjórtán gengin öndin; „ákurl.“ 

flóttaliðið fleinum knýr, 

fleiri? ei hirðti brytja' í steik; „a. 1. e. bh.“ 

Hjörtur, það var harmur nýr, 

hné til jarðar veginn; yt. s.é 


2 


20 


þá var bæði bendur ýr 

og brugðið hildarljá. „H. þ. a. h. zr. e. h. fé 
3. Ómakligum gaf opt grið 

grettisjarðar lundum; 

öðrum fleygði út á hlið, 

einsog dauðum hundum; 

atgeirinn þeim kom í kvið, 

keyrði" á lopt og niður um síð; „F. e, n. Fl. h.f 

Ei varð löng á orustu bið, 

og ýmsra helför kaldri; „f. s. e. a.“ 

söng í þessum sígur við, 

svo gafst tækifæri; „a. h. e. v.“ 

setti því á margra mið 

mætan rómuvöndinn; „akurl.“ 

var þó jafnan fús á frið, 

fremur enn taman hildarleik; „a. Í. e. b.“ 

Kolskeggur nam leggja lið, 

lá því Kolur fleginn; „t. sé 

- nafnfrægt var það odda ið, 

er áttu bræður þá; „H. þ. a. h. r.'e. h. fé 
4.  Virðíng mesta horskur hlaut, 

af hilmi Dana ríkja; 

tignarklæði skjært með skraut, 

skal þar mál að víkja; 

nafnbót stóra geiragaut 

gefa vildi og launin víð, „F. e. n. FI. h.“ 

en halurinn vildi heim á braut 

hleypa snekkju kaldri; „f. s. e. a.“ 

hún því yfir hafið flaut, 

að hann til Noregs bæri. „a. h. e. v.“ 


2 


Jafnt hver góðs hjá jarli naut, 

og játuð silkiströndin, „akur.“ 

hefði bónorð hríngs við gaut 

hafið kömpan ekki smeik. „a. 1. e. b.“ 

Hamíngjuna þar til þraut, 

" það hún yrði! hans egin. „t. s.“ 

Ógæfan sör að honum skaut, 

aptur komnum þá; „H. þ. a. h. r..€. h. f.é 
5. Haligerði sem Héðinn kvað, 

heita mátti púta, 

mikið var svo mætur að 

matur skyldi lúta; 

mannvalinu bölva - bað 

bjó til snót í geði stríð; -„F. e. n. Fl. h.“ 

fagurskinnað flagðið það, 

fjandans trillt af galdri, „f. s. g. a.“ 

ærulaus Í allan stað, 

upphengandi! í snæri; „a. h. e. w.é 

en honum hökk fyri augum blað, 

þá að gekk hríngaströndin, „akur.“ 

gullibúin gnógt með hlað, 

glæsilig og heldur keik, „a. 1. e. b. 

hitti því á vonzku- vað, 

og varð til ásta dreginn; „t. 8.“ 

heldur skyldi hún í spað, 

hröfnum gefin þá. „H. þ. a. h. r. e. h. fé 
6. Skammköll var eitt bannsett blóð, 

bæði" í verki! og orði; 

sæmdaboðin Gunnars góð 

gaurinn lasta þorði; 


22 


fjandans lyga fram gekk slóð, 
fullur upp með róg og níð, „F. e. n. FI. h.é 
atgeirinn þá í honum stóð, 
aflöt vonzku skvaldri; „f. s. e. a.“ 
slíkan trúi? eg Mörður móð 
mannhundurinn bæri; „a. h. e. v.“ 
skömmum saman hrúgum hlóð, 
herðtust svikaböndin; „akurl.“ 
rægði dýrsta drengja þjóð, 

| dó því Njáll í stofureyk. „a. |. e. b.“ 
Aldrei varð af randarjóð, 
refsbelgurinn fleginn. „t. s.é 
Valgarður þann vakti hnjóð 
vítisþröminni' á. „H. þ. a. h. í. e. h. fé 

7. Njáll og Gunnar vóru víst 

vinir í skárra lagi; 
hvorigs ást frá öðrum snýst, 
eitthvað þó til dragi, 
í húsfreyunum hatrið knýst, 
höldu mikið þrælastríð; „F. e. n. Fl. h.é 
ójafnt mér þó á þær lízt, 
eins Í raun margfaldri. „f. s. e. a.“ 
Endalyktin sýnir ei sízt 
samt hvað milli bæri. „a. h. e. v.“ 
Bergþóra með bónda snýst 
beint í heljar gröndin. „akurl.“ 
Hallgerður með heiptum býst, 
af húsbóndanum lífið sveik; „a. 1. e. b.“ 
hina mundi hafa fýst, 
að hjálpa Njáli fegin. „t. s.é 


23 


llum löngum íllt af hlýzt, 
eins hör segja má. „H. þ. a. h. r. e. h. f. 
8. Unnu honum innanlanz 

allir hinir beztu; 

en öfund kvaldi argan fans 

Óðins þræla verstu; 

sízt var maki haldinn hans 

hör á landi? á þeirri tíð. „F. e. n. Fl. h.f 
Ei því létu? á illu stans 

óðs og mála skvaldri; „f. s. €. a.“ 

hlaut því verja sig til sanns, 

svo sem hverum bæri; „a. h. e. v.“ 

varð því opt í vopnadans 
|vega nauðug höndin. „akurl.“ 

Frændi þess hins fallna manns 

fýstist þá á nýan leik. „a. 1. e. b.é 
Útlegð dæmdu ulli branz, 

€llegar skyldi? hann veginn, „t. sé 
Hægverskligt gaf hverum ans, 

hann þó leitaði! á. „H. þ. a. h. re. h. fé 

9. Halurinn þegar heiman reið 

og hugðist utan fara; 

drösull hnaut, en hetjan greið 

hvatliga nam sig vara; 

varð til baka litið um leið, 

ljóst þá mælti kempan fríð: 

„Fögur er nú Fljótshlíð,“ 

en svo mæla ekki beið, 

ei með lundu kaldri: 

„fyr sá ek aldri.“ 


24 


þótt það kosta ætti eið, 

ó, minn bróðir kæri! 

„at hún eins væri,“ 

víst sem hún er víð og breið, 

veit það bezt mín öndin; 

„akurlöndin,“ 

hennar fegurð heptir neyð, 

hugurinn unir við þann leik; 

„akurlöndin eru bleik,“ 

annarstaðar eg ei fæ þreið, 

áhorfandi feginn 

„túnin slegin ;“ 

hestinum má ei hleypa' á skeið, 

héðan út að sjá. 

„Helzt því aptur heim ríð, en hvergi frá.“ 
10. Gizur hvíti, góði mann, 

gerði" honum atför veita, 

mikið var um mæríng þann, 

meingerð slíka? að þreyta; 

þrisvar frá með rekkum rann, 

röksamligur á sinni tíð; „F. e. n. Fl. h.é 

þrjátýgi vóru þeir með sann 

þá að vopnahjaldri. „f. s. €. a.“ 

Tveir þar æfi biðu bann, 

bóndinn trú' eg þá skjæri, „a. h. e. v.“ 

17 aðra særa vann, 

sviðu lima = gröndin. „akurl.“ 

At þeim sumir upp þaðan, 

aldrei heilir fóru? á kreik; „a. Í. e. bé 

aldrei hefðu unnið hann, 


25 2 


álm ef fengi dreginn. „t. s.é 

Vörn sú ætíð verða kann 

víðfræg mönnum hjá. „H. þ. a. h. r. e. h. í. 
11. Aldrei særður áður var, 

en þó mörgum varðist; 

sæmdar - kappinn snilli snar, 

snoturliga barðist; 

allvel þoldi undirnar, 

en þótt væru sárin víð, „F. e..n. Fl. h.“ 

brá sör ekki bóndinn par 

á banastundu kaldri; „f. s. e. a.“ 

hárs um neitun Hallgerðar 

þótt háðugliga færi, „a. h. e. v.“ 

greiða náði gæfligt svar; 

grimm vóru raunaböndin; „akurl.“ 

einsog vargar að honum þar 

ýtar sóktu hjörs í leik; „a. 1. e. b.“ 

annar stakk, en annar skar, 

Óðins limagreiin. „t. s.“ 

Frægðin hans um fold og mar 

kit áldrei má. „Hþóta, hitHes hjú, % 
12. Móðir Gunnars, mætast sprund, 

merkiskvenndið þarfa, 

sú var maklig silkihrund 

slíkan geta arfa; 

Hallgerði svo hrakti? á grund, 

að hrökk af bænum konu = níð. „Fr. e. n. Fl. h“ 

Grani þókti leiður í lund, 

líkur Gerðu kaldri. „„f. s. e. a.“ 

Högni meður hraustri mund 


26 


hefndi sem honum bæri. „a. h. e. v.“ 

Skarphötinn hans fór á fund, 

úr fjórum slapp þá öndin; „akurl.“ 

vaskir 2 að vetrar stund 

voguðu' um nótt að far' á kreik. „a. |. e. b.“ 

Gunnars bana grimman hund 

garpar létu veginn; „t. s.““ 

leizt það Njáli lukkustund, 

sem lagði ráðin á. „MH. þ. a. h. r. e, h. f.“ 
13. Nú hef eg um nafna minn 

nokkrar samið bögur; 

annar geri svo um SÍNA, 

sé hans minníng fögur; 

mér þvi virðist maðurinn 

merkiligur fyrr og síð; „F. e. n. Fl. h.“ 

hægverskur og hreinskilinn, 

hlaðinn dygð margfaldri. „f. s. e. a.“ 

Ekki vildi? eg óðurinn, 

annað enn satt fram bæri. „a. h. e, v.“ 

Loksins á mör leti finn, 

lýast tekur höndin. „akurl.“ 

Hvíldar beiðist hugurinn 

helzt á fjömdum kvæða-leik. „a. l. e. b.“ 

því skal ljóða - þátturinn 

þessi! á enda dreginn. ,t. s.““ 

Hafi þökk þeir's hróðurinn 

hlýddu fúsir á. 

„„Helzt því aptur heimríð, en hvergi frá.! 





1) þess má hjer geta, að aptanvið flest eptirrit, sem til eru 
af Gunnars-kvæði, er mælt að standi þrjár vísur, sem 


27 


Athugasemd við hör ritað kvæti. 

Þegar eg var á úngum aldri hjá Frænda mín- 
um Arnþóri Próf. vestur í Vatnsfirði, fékk 
hann kvæðabók að láni frá húsfreyu Rannveigu 
Guðlögsdóttur (Prófasts Sveinssonar, er 
lengi var í Vatnsfirði og reit Vatnsfjarðat 
Annál: síðari, er byrjar 1751, en hann dó í 
Vatnsf. 1807). Á þeirri bók var þetta Gunn- 
ars-kvæði, og man eg að eins til, að undan því 
var forsögn á latínu, er sagði frá: að þetta kvæði 
væri gert í því skini helzt, að ginna annan mann, 
er höt Kjartan, og var Ólafsson; hálf skáld- 
fífl (líklega faðir Ólafs nokkurs Kjartansson- 
ar allra mesta leirskálds, er uppi var um lok 18. 
aldar og margir hér nyrðra kunna leirkveðlinga 
eptir) til að kveðaum Kjartan Ólafsson Páa; 





eignaðar ern söra Gunnari, og það með röttu, að eg ætla. 
Vísurnar eru þessar: 
1. Nóglega' eg af Njálu skil, 
norðar eða sunnar 
varla hefir verið til 
vaskari maður enn Gunnar. 
2. Öllum, nema sjálfum sjer, 
sá var maður hinn bezti. 
Mannval sérhvert undir -er 
- orpið nokkrum bresti. 
8. þetta legg eg þartil með, 
það mun ei fjærri sanni: 
eg hefi framar aldrei sjeð 
eptir heiðnum manni. 


A. Sæmundsen. 


28 


og virðist 18., seinasta, versið benda til þess, þar 
sem svo Segir: „annar geri svo um sinn, sé hans 
minning fögur.“ En þetta kvæði er nú uppritað 
eptir rángt og illa rituðum, rotnum blöðum, er 
í hverri línu sýna, að ólærður og öllum ritreglum 
ókunnur leikmaður ritað hafi, og varð eg því sum- 
staðar að lesa í málið og spá í eyður, þar sem 
stafa var vant, eða þeir af máðir eða rotnir. 

þess má enn geta: að hör í þessu Gunnars- 
kvæði era ei taldir nema 30, er færi til atfar- 
ar við Gunnar; en í Njálu segir þeir hafi 
verið 40, en söra Gunnar hefir víst haft einhvera 
þá afskrift af Njálu fyrir sér, er svo hefir ástað- 
ið, að þeir væru ei fleiri; og enn má þess geta: 
að í Eyrbyggju 47. kap., þegar Snorri goði 
réði atförina að Birni Breiðvíkíngakappa, 
þá elur hann, að þeir Geir og Gizur hafi haft 
80 manna, og mun það þó rángara. 


Íslanz Óður, 
eður 
Ísland forna og nýa, 


eða kvæði með lánglokulagi, kveðið (í harðindum 
litlu fyrir 18. aldar lokin) af Jakobi Jónssyni bónda 
á Ísólfsstöðum á Tjörnnesi. 


Wndarligt er Ísland, orðið nú, svo góð storð, 
í fyrstu víst sem var; 


29 


híngað nær á haflúng, höldu metur lónseld, 
horskir höfðíngjar. 

Af nógu ríkum Norveg, og norðurlöndum um borð 
gengu gullskatar. 

Sætur blærinn seglskaut, sundur þandi að grund, 
flýtti ferð um mar. 

Brosti mót við blá röst, bræðdum öskum grænklædd 
ynna Auðunnar. 

Skógi vaxin var þá, voldugliga öll fold, 

grös og blómstur bar. 

Hjörð sjálfala, heil mergð, am háveturinn gekk þá 
um veldi víða hvar. á 

Sóktu menn þá sjó frekt, sunda hlóðu víshund 
með fisk og flyérurnar. 

Veiði < líka - vötn góð, víða" á láði þann tíð 
hittust hér og þar. 

Hlaupa lötu hafskip, harðan yfir brimgar“, 
frjálsir fullhugar. 

Undu svo við ýnis lönd, að sör drógu með það 
vín og vistirnar. 

Háðu stundum hernað, hlífar misstu og líf, 
vondir víkingar. 

Fáir stóðu, flezt hné, fyrir þessum í styr, 
beljuðu benfossar. 

Híngað út með herfáng, á haustum náðu staðlaust; 
orguðu Öldurnar. 

Flest í lyndi lék skárst, lýéum, gestaboð fríð 
héldu lanzherrar. 

Ritta-val með rausn veitt, og rjótast ölið var þjóð, 
gunst og gersemar. 


30 


Öldin sú er af felld, önnur komin með fönn, 
hörku' og hríðarnar. 

Þundar gömlu þornslind, þétta hafa klæðflett, 
og fagran skóg afskar. 

Skriður hafa skömmt láð, og skreyttan blóma hárreitt, 
jafnt sem jarðeldar. 

Brunahraun og björg ein, ber hún víða á sér, 
en litlar lanznytjar. 

Hjörðin er við hey byrgð, horuð fram á allt vor, 

grundin seintgrænkar. (9: grund seint ber sitt bar.) 

Breytt er lista-hags hátt, er höldar lærðu? í fornöld, 
í výlið vesældar. 

Lygar, ágirnd, last, róg, lærir margur, því nær 
deya dygðirnar. 

Nízkan spillir nægt auðs, nógum aka fjárplóg 
mauramylkíngar. 

Sjúga? úr hinum merg mjög, þeim minnarétta hlut sinn, 
aldrei orka par. 

Engi býr til byrðíng, er bera kumni oss hér, 
í aðrar eyarnar. (0: Færeyar og fl.) 

Inni verðum svo senn, sveltir — það er auðveldt — 
rétt sem melrakkar. 

Nema Drottins náð fróm, nákvæm bjargi oss þá, 
og mýki mæðurnar. 

Híngað til frá helspreyng, húngurs geymdi börn úng 
sín, á brjósti bar. 

Öðlíng þeim sð ætíð, æra, lof og dýrð skjær 
um allar aldirnar. 


ðl 


Athugagrein við hér skráð kvæði: 

Á barlóms kvörtun þá, sem výlað eða volað 
er yfir, að sönnu, hör í niðurhluta kvæðisins, er 
segir: „Engi býr til byrðíng,“ o. s. frv., er að vísu 
nú á öld hlaupinn mikill bati á leik, og góð bót 
þegar tekin að ráðast þar á; en þó skortir enn 
ærið á — og Guð má ráða, hvort þess verða kunni 
nokkurn tíma auðið — að lanzbú vort til sjós eða 
lang fái náð slíkri blómgvun og. velgengni, sem 
hér var landlæg á 1. öld eptir landnámið. því 
987, a: árið eptir að Eyríkur Rauði hóf bygð 
á Grænlandi, sem var 113 árum síðar ennÍng- 
ólfur Arnarson hóf að byggva Ísland, en 53 
árum eptir að land hör var alnumið og albyggt — 
(því 60 ár var það að fullbyggvast og fjölmenn- 
ast að sögn fróðra manna) — þá sigldu 25 skip, 
alskipuð með menn, fé og fans, er Íslendíngar 
einir áttu, einasta úr Breiðafirði og Borgar- 
firði, til að leita sör byggðar og bólfestu á Græn- 
landi (og rættist þannig fullskjótt spá eða spaks=- 
geta Eyríks, o: „at þat mundi fýsa menn mjög - 
að leita til lanzins, ef þat héti vel“), og sá þó fyri 
það litla þurð á lanzbúinu í þessum héröðum. En 
þó varð þessi mikla farfýsi í það sinn mörgum 
meir að óhappi og slisi, enn happi eða glisi, því 
14 ein skip náða slisalaust Grænlandi, en hin 
týndust flest eða biðu torrek hér við land; hvað 
ei var kyn, þar sem engi maður hafði þá leiðarstein 
eða áttavita, til hafsiglínga, og ekki við að styðj- 
ast, nema hvað markað varð af gángi sólar og him- 


32 


intúngla, þegar þeirra naut; og engir námu neitt 
um hafsiglíngar, nema að hyggjuviti og handa- 
hófi. En fám árum síðar fór þórgils Orra- 
beinsfóstri (að boðan Eyríks) til Græn- 
lanz, og fékk sæ- volk og vos, sem mest má verða, 
og náði nauðugliga Grænlanz óbyggðum við 
vetur sjálfan, og er hraknínga-saga hans í mörgu 
minnilig, ekki sízt því, er eg hygg eindæmi, þeg- 
ar hann barg lífi úngbarnsins sonar síns með 
að vökva blóð í geirvörtum sér, og leggja hann 
sjálfur sér á brjóst; þegar þrælar þórgils höfðu 
myrðta konu hans móður sveinsins, og hlaupið á 
braut síðan, en stolið selabátnum þeim eina, er til 
var, og eldkatlinum og öllum lífsbjargar meðölum 
úr skálanum, meðan þeir. þór gils og 2 menn hans 
í góðu veðri gengu á jökla að gildra til veiða, og 
var slíkt heldur köld aðkoma fyri þórgils, að 
koma heim að, þar sem sveinninn dauðvona lá á 
brjósti móður sinni dauðri og saug hana; en því 
er þó þessi saga enn við lýði, að Þþórgils með 
dæmafárri atorku, ráðum, dáð og dug, fékk þó 
brotizt fram úr þessum ógurligu mannraunum og 
háð mannabyggðum. 

En, einsog oss, kærir kristnir vinir og landar ! 
er bæði skyldt og boðið og kénnt á andlegan hátt 
að kappkosta áð ná aptur þeirri Guðs mynd, sem 
oss er kénnt að týnzt hafi í Adams falli, og sem 
Jesús Kristur lifandi kénnandi, líðandi og dey- 
andi, með öllu, er hann gjörði og leið fyrir oss, 
hefir sýnt og könnt oss, hve oss unnt sé aptur að 























